
AMDDIFFÎNFA I’W BOBL. 


Can Newydd ar Hen. Fesur, 

GrAN PETEE JONES, 

.LIYERPOOL. 


Argraffiad Newydd , 


bethesdà: 

ÂRGRAFFWYD GAN B. JONES. 


1861 . 



DUW 


YN AIDDirFYNÎA I’W BOBL. 


Mi gynygiaf gynganeddu 
Ar hyd y nos : 

Ond nid ysgafn fydd fy nghanu 
Âr hyd y nos: 

Mawl i’r Iôn hendigaid seiniaf, 

A’i weithredoedd a fynegaf; 

Ar ei wyrthiau gynt myfyriaf 
Ar hyd y nos. 

Duw fu’n noddfa glud i’w eiddo 
Ar hyd y nos; 

l\i oddefai ei niweidio 
Ar hyd y nos : 

Ond o’u plegid, pan y digiai, 

Gwych freninoedd a geryddai: 

Ei anwylion amddiíîynai 
Ar hyd y nos. 

Abram a’i hyfforddus weision, 
Ár hyd y nos, 

Â darawent eu gelynion 
Àr hyd, y nos : 

Fe arfogai ei ddewr fyddin, 

Ac ymlidiai ’r pedwar brenin; 

Mynodd Lot o’u gafael erwin 
Àr hyd y nos. 


Ps. 9Ö. 1. 

Ps. 108. 14. 
Ps. 106. 14. 


Gen. 14. 15. 


Gen. 14. 16. 



Gen. 19. 2, 3, 


3 

Gyda Lot augelion drigynt 
Ar hyd y nos : 

Cerdd o Sodom, brysia, meddynt 
Ar hyd y nos: 

Yn y borau yntau ’n ddiddig, 

Ffodd rhag distryw tân llosgedig, 

Fr ei fod yn lled hwyrfrydig, Gen. 19. 16, 
Ar hyd y nos. 

Jacob fu mewn mangre unig 
Ar hyd y nos; 

Cysgai yno a’i ben ar gerig Gen. 28. 11. 

Ar hyd y nos: 

Yn ei freuddwyd ysgol gwelai, 

îfef a daear hon a unai, Gen. 28’ 12. 

A’r angylion a’i tramwyai 
Ar hyd y nos. 

Gwelai yno drefn rhagluniaeth 
Ar liyd y nos, 

A dirgelion iachawdwriaeth 1 Tim. S, 16. 

Ar hyd y nos: 

Trwy ’r Cyfryngwr gwelai gymod Esa. 42. 21. 

Rhwng y nef a’r ddaear isod; Ps. 85. 10, 11. 

Parai hyn i Jacob syndod 
Ar hyd y nos. 

Meddai ef, Pa le gorweddais 
Ar hyd y nos! 

Pa ryfeddod fawr a welais 
Ar hyd y nos! 

Nid oes yma ond ty Duw’r lluoedd; Gen. 28.17. 

Jë, dyma borth y nefoedd: 

Bum yn Bethel a’i gysegroedd 
Ar hyd y nos. 

Fe fu Duw ’n ceryddu Laban Gen. 31. 24. 
Ar hyd y nos: 

Drwg wrth Jacob ni ehai yngan 
Ar hyd y nos; 

Er ei fod yn llawn dygasedd, 

Fe ataliwyd ei gynddaredd; Gen. 31. 42, 

Cyd letyent mewn tangnefedd Gen. 31. 54, 
Ar hyd y nos, 


4 


Jacob fu ei bun yn Peniel Gen. 32. 24. 

Ar hyd y nos ; 

Bu mewn ymdrech gyda’r angel 
Ar hyd y nos: 

Ei frawd llidiog nid oedd neppell: 

Cofia hwn ei dwyll a’i ddichell; 

Yntau lechai yn ei gastell 
Ar byd y nos. 

Ofnai ’n fawr gyfaríod Esau Gen. 32, 11 

Ar hyd y nos : 

Bu’n ymdreulio mewn gweddîau 
Ar hyd y nos: 

Am y fendith taer ymbiliodd, Hos. 12 4. 

Felly enw newydd cafodd : Gen. 32. 28. 

Fel tywysog yr ymdreehodd 
Ar hyd y nos. 

Pharaoh unwaith a freuddwydiai Gen. 41. 1. 
Ar hyd y nos: 

Felly Duw am Joseph gofiai 
Ar hyd y nos: 

Cyrchwyd hwn o’i flaen yn union, Gen. 41. 14. 

Â deonglodd ei freuddwydion, Ps. 105.17,18. 

Wedi bod a’i draed mewn cyffion 
Ar hyd y nos. 

Cafodd Israel weledigaeth Gen, 48. 2, 

Ar hyd y nos; 

Ac addewid o gadwraeth 
Ar hyd y nos: 

Ar ei ymdaith yn Beerseba, 

Dos i’r Aipht, medd Duw, nac ofna; Gen. 46.3,4 

Joseph yno a’th gysura 
Ar hyd y nos, 

Pan fu’r Aipht mewn blìn anghaffael 
Ar hyd y nos, 

Gwaed oen pasg a noddai’r Israel Exod. 12.13, 
, Ar hyd y nos: 

Er fod angel mewn gwŷn diriaid 

Yn lladd cynfeib yr holl Aiphtiaid, 

Ni chyffyrddodd â’r Hebreaid Heb. 11.28* 
Ar hyd y nos. 


§ 


Teitìiiodd Israel o Rameses Exod. 12. 37» 

Ar hyd y nos; 

€eisiai ’r Aiphtiaid eu gorddiwes Exod. 14.8. 
Ar hyd y nos: 

Pharaoh oedd yn hyll fygylu, Exod. 15. 9. 
Ond ni allai atynt nesu; Exod. 14.19,20. 

Safai ’r golofn rhwng y ddaulu 
Ar hyd y nos. 

Blin dywyllwch a gai ’r Aiphtiaid Exod. 14.20. 

Ar hyd y nos, 

Ond goleuni gai ’r Hebreaid 
Ar hyd y nos: 

Trwy ’r dyfnderau aethant rhagddynt; 

Duw balmantodd ffordd sech iddynt: Ex. 14.22. 
Holltai ’r môr trwy gryf ddwyreinwynt Ex. 14.21. 
Ar hyd y nos. 

Safai ’r dyfroedd yn bentyrau Ex. 15. 8, 

Ar hyd y nos, 

Hwythau aent rhwng dyfrllyd furiau Ex, 14.22» 
Ár hyd y nos: 

A phan deithient anial *digrain, *Solitary, 
Rhag bwysfìlod a phob damwain, 

€aent y golofn dân ì’w harwain Ex. 13.22. 
Ar hyd y nos. 

Ymhlith seirff gwenwynig anian Num. 21.6. 

Är hyd y nos, 

Da oedd edrych tua’r drostan Num. 21. 8. 

Ar hyd y nos; 

Oddi ar hono deilliai iechyd, 

Er brathiadau ’r seirff gwenwynllyd: Num. 21 .,9. 
Owelai pawb y sarff bres danllyd 
Ar hyd y nos. 


Duw ddyrysai wersyll Midian Barn. 7. 21. 
Ar hyd y nos, 

Yn eu plith bu blin gyflafan 
Ar hyd y nos; 

Pan gyd floeddiodd Israel ffyddlon, 

“ Cleddau ’r Arglwydd a Gedëon,” Barn. 7. 20. 
Lladd eu gilydd wnai ’r gelynion Barn. 7.22. 

Ar hyd-y nos. 




6 


öfnaí ’r Byrîaid yn eu gwersyll 
Ar hyd y nos: 

Tyhient gly wed rhyw drwst erchyll 2 Bren. 7.6. 

Ar hyd y nos, 

Àm en heinioes diangasant, 

Eu meddianau oll adawsant; 

O wlad Israel mewn brys ffoisant 2Bren.7.7. 
Ar hyd y nos. 

Pan oedd llu Senach’rib greulon 
Ar hyd y nos, 

Yn amgylchu muriau Sion 
Ar hyd y nos; 

Duw anfonodd angel canaid, 

Lladdodd hwn mewn digter tanbaid 
Bron ddau canmil o’r Assyriaíd, 2Bren. 19.35» 
Ar hyd y nos. 

Gwnai Belsazzar wledd ryfygus Dan. 5.1—4. 
Ar hyd y nos; 

Ond i’r ddinas fe ddàeth Cyrus 
Ar hyd y nos : 

Lladdai hwn y brenin creulon; Dan. 5.30. 
Duw a gofiai yr Iuddewon, 

A gwaredwr ddug i Sion Esa. 59. 20. 

Ar hyd y nos. 


Pan oedd Haman mewn Uid bradus 
Ar hyd y nos, 

Ciliai cwsg hen Ahasferus Esther 6. 1. 

Ar hyd y nos: 

Mordecai a ga’dd fawreddau, Esther 6. 11. 
Cafwyd hyd i’w gymwynasau 
Wedi chwilio ’r llyfr croniclau Esther 6. 2. 
Ar hyd y nos. 


Duw fu’n blaid i’w ffyddlon blentyn 
Ar hyd y nos: 

Bu ’n dattroi bwriadau ’r gelyn 
Ar hyd y nos; 

Yn y boreu crogwyd Haman 
Âr y pren godasai ’i hunan: Esther 7. 9, 10. 

Gweithiai Duw yn groes i’w amean 
Ár hyd y nos. 


7 


Er rhoí Daniel yn ffau ’r llewod 
Ar hyd y nos, 

Angel Duw fu iddo ’n gysgod Dan. 6. 21. 
Ar ,hyd y nos : 

Ni chai dant un llew ei ddrygu, 

Huno wnai a’r rhai’n o’i ddeutu, 

Er ì’r brenin fethu cysgu Dan. 6. 18. 

Ar hyd y nos. 

Pwy a geir yn ofni pechu 
Ar hyd y nos: 

Ac yn gwrando ar lais yr Iesu Esa. 50. 10. 
Ar hyd y nos: 

Er yn rhodio mewn tywyllwch, 

Heb un llewyrch, yn llawn tristwch, 
Ymddirieded yn Nuw’r heddwch 
Ar hyd y nos. 

Israel oll i’r lan draw aethant Ex. 14. 30, 

Ar hyd y nos. 

Trwy berfeddion môr treiddiasant 
Ar hyd y nos: 

A phan deithient anial digrain, 

Rhag bwystíìlod a phob damwain, Neliem 9. 12. 
Caent y golofn dân i’w harwain 
Ar hyd y nos. 

I fugeiliaid oedd yn gwylio 
Ar hyd y nos, 

Fe fynegwyd geni ’r Siloh Luc 2. 11. 

Ar hyd y nos; 

Wedi clywed y newyddion 
A gyhoeddid gan angylion, 

Tua Bethle’m aent yn union Luc 2. 15. 

Ar hyd y nos. 

Fe ddaeth dynion ato o’r dwyrain Mat. 2,1. 
Ar hyd y nos, 

Goleu seren gaent i’w harwain 
Ar hyd y nos; 

Ond trwy fyn’d yn rhy ucheldrem, 

Cam gyfeirient i Gaersalem, 

Aent o’r diwedd tua Bethle’m Mat, 2. 8. 

Ar byd y nos. 


8 


Shag i Herod ladd yr Iesu 
Ar hyd y nos, 

Trefnwyd ffordd i’w ddyogelu 
Ar hyd y nos; 

Mair a Joseph rhybödd gawsant, 

A’r mab bychan gymerasant, 

Gydag ef i’r Aipht ciliasant Mat. 2. 14. 

Ar hyd y nos. 

Cuddiai Duw yr Oen bendigaid 
Ar hyd y nos, 

Rhag ei rwygo gan y hleiddiaid 
Ar hyd y nos; 

Ond ca’dd Eahel dristyd calon 
A thost alar am ei meibion, 

Llwyr wrthodai bob cysuron Mat. 2. 18. 

Ar hyd y nos. 

Gyrai Pilat wyr mewn arfau Mat. 27. 65, 66. 
Ar hyd y nos, 

Bedd ein Ilarglwydd gwylient hwythau 
Ar hyd y nos, 

Ond y trydydd dydd cyfododd, Act. 10. 40. 
I’w ddisgyblion ymddangosodd, 

Am y gwylwyr ni ofalodd 
Ar hyd y nos. 

Llidiog oedd ysgrifenyddion 
Ar nyd y nos: 

Rhwymo wnaent yr Apostolion Act. 5. 18. 
Ar hyd y nos; 

Ond o’r nef daeth angel hawddgar, 

Ac er llid yr hil ddialgar, 

Allan dug y rhai’n o’r carchar Act. 5. 19. 

Ar hyd y nos. 

Tra ’r oedd Pedr yn rhwym yn aros 
Ar hyd y nos, 

Llefai ’r eglwys yn ei achos Act’ 12. 5. 

Ar hyd y nos ; 

I’r ddu gell daeth angel ato 
Allan dygodd ef oddi yno, 

Megis heb yn wybod iddo 
Ar hyd y nos. 


Act. 12. 9. 



Act. 16. 25. 


Paul a Silas a ber ganent 
Ar hyd y nos, 

Mawl i Dduw mewn carchar seinient 
Ar hyd y nos; 

Wedi i’r ceidwad dost ddychrynu, 

Troent ei wyneb at Grist Iesu, Act. 16. 31. 

A bedyddient ef a’i deulu Act. 16. 33. 

Ar hyd y nos. 


Cedwir Sîon rhag ei drygu 
Ar hyd y nos, 

Bydd Duw ’n fur o dân i’w chylchu 
Ar hyd y nos; 

Cwmwl niwl y dydd fydd drosti, 

Êhag i’r gwres wneyd niwed iddi; 

Llewyrch fflamllyd dân fydd arni 
Ar hyd y nos. 

Yn nhy ’r Arglwydd da cael trigo 
Ar hyd y nos : 

Gwyn eu byd sy’n sefyll ynddo 
Ar hyd y nos; 

Mewn tywyllwch fel y fagddu, 

Geill Duw Sion ei dyddanu; 

Mae e’n rhoi achosion canu 
Ar hyd y nos. 

Yn y deml arosai Anna 
Ar hyd y nos, 

Ceisiai Simeon y Messia 
Ar hyd y nos : 

Ac o’r diwedd caent yr heddwch, 

Gobaith Israel a’i ddyddanwch, 

Wedi disgwyl mewn tywyllwch 
Ar hyd y nos: 

Ymofynaf am f anwylyd 
Ar hyd y nos: 

Heb fy Iesu ’rwyf mewn tristyd 
Ar hyd y nos: 

Chwilio wnaf yr holl heolydd, 

Trwyddynt âf o gwr bwygilydd; 

Hes ei gael ni byddaf lonydd 
Ar hyd y nos. 


Zach.2.5. 

Esa. 4. 5. 


Ps. 134. 1. 


Job 35. 10. 
Luc 2. 37. 


Can. 3. 2. 


10 


JLamp y eyfiawn ni ddiffodda Mat. 25. 8, 9, 
Ar hyd y nos: 

Ac o’r uniawn ffordd ni wyra Ps. 37. 3L 

Ar hyd y nos: 

Ger ei fron mae Duw yn wastod; Ps. 16. 8» 
Jihodia’r dydd yn ei gyfamod, Gal. 6. 16. 

A’i lân ddeddf yw ei fyfyrdod Ps. 1. 2. 

Ar hyd y nos. 

Yr lon cadarn fydd dy darian 
Ar hyd y nos: 

Nid yw ’n huno, nac yn hepian Ps. 121. 4. 

Ar hyd y nos: 

Holl alluog yw dy geidwad; 

Haul y dydd ni’th dery’n anfad, 

Ha dylanwad oer y lleuad Ps. 121. 4. 

Ar hyd y nos. 

Mewn blin drafferth y mae'r ynfyd Preg. 4. 8. 
Ar hyd y nos: 

Ond rhydd Duw hun i’w anwylyd Ps. 127. 2. 
Ar hyd y nos: 

Pan ddeffröwyf seiniaf foliant; 

Deddfau’r Ion fy nghysur fyddant, 

A’m harenau hwy a’m dysgant Ps. 16. 7. 

Ar hyd y nos. 

Mae fy Iesu’n ddigyfnewid 
Ar hyd y nos: 

Mi ddadleuaf ei addewid 
Ar hyd y nos: 

Fry mae ’nghartref clyd a’m trysor; 

Ac wrth hwylio dros y cefnfor, 

Deil fy ngobaith megys angor Heb. 6. 19. 

Ar hyd y nos. 

Er i’r garw fôr derfysgu 
Ar hyd y nos; 

Yn y Uong câf gwm’ni’r Iesu 
Ar hyd y nos; 

Gydag ef cadwedig fyddaf 1 Sam. 22. 23. 

Dan ei gysgod mi arhosaf, Hos. 14. 7. 

Ac ar ei ffyddlondeb pwysaf l Thes. 5.24. 

JLr hyd y nos; 


11 


Mewn gorthrymder byd aflonydd 
Ar hyd y nos; 

Fe wyr lesu am ein tywydd 
Ar hyd y nos; 

Hwn a ddichon gynorthwyo 
Y rhai’n awr sy’n cael eu temtio: Heb. 2.18. 

Bu ei hunan yn gweddio Luc 6: 12. 

Ar hyd y nos. 

Nid y w cerydd i ni’n hyfryd Heb. 12. II. 

Ar hyd y nos' 

Ond geill Duw ddwyn lles o’n hadfyd 
Ar hyd y nos: 

Os bydd ynom dduwiol anian, 

O bob ffwrn fel aur de’wn allan, 

Er bod dan gernodiau Satan 
Ar hyd y nos : 

Mi ddisgwyliaf hafddydd golau 
Ar hyd y nos: 

Fel y gwylwyr am y borau, 

Ar hyd y nos: 

Mae’n rhaid ini wrth amynedd: 

Yn y bore bydd gorfoledd, 

Er bod dymor mewn anhunedd 
Ar hyd y nos : 

Fel na’m hofner gan yr angau 
Ar hyd y nos: 

Llechu wnaf yn nghol fy Meichiau 
Ar hyd y nos: 

Nes y caffwyf gorff pur gymwys 
I ail uno’r enaid gwiwlwys, 

Yn y bedd caf dawel orphwys Job 3, 18. 

Ar hyd y nos: 

Byth ni raid i Sion ofni 
Ar hyd y nos; 

Ffrydiau’r afon gaiff i’w lloni Ps. 46. 4. 

Ar hyd y nos ; 

Duw ei hun a’i cynorthwya, Ps. 46. 5. 

Er pob ty wydd nid ysgoga; 

Geill hi ganu Haleluia 
Ar hyd y nos. 


Job 23. 10. 

Pss 130. 6, 

Heb, 10. 36. 

Ps. 30, 5, 


12 


Er i’r ddaear ymderfysgu 
Ar hyd y nos. 

Dinas Duw a ddeil heb grynu 
Ar hyd y nos: 

A phe treiglid y mynyddoedd, 

I waelodion dyfnion foroedd, Ps. 46- 2. 

Hon a saif ar graig yr oesoedd Mat. 16. 18. 
Ar hyd y nos, 

Chwant sydd arnaf weled Iesu Phil, I, 23. 

Ar hyd y nos: 

Am f anwylyd rwy’n hiraethu 
Ar hyd y nos: 

Yn y man câf lanio’n llawen 
O’r ddu oeraidd hen ddaearen, 

Draw i’r ddinas drwy’r Iorddonen. 

Lle ni bydd nos. Dat. 21. 25. 


Rhybudd i'r Anystyriol. 

O ynfydion, dwys ystyriwch; 

Bethamynos: Esa. 5. 11. 

Eel y gwylwyr am y boreu, 

Hirfyddynos: Preg. 11. 7. 

IPe dry chwerthin i chwi’n wylo, Luc 6. 26. 
JMewn llyn tân bydd tost boenydio, 

Ac ni bydd gorphwysdra yno 

Ar hyd y nos, Dat. 14. 11. 


BETHESDAî 

ARGRÀFPWYD GAH R, J0NE3. 


